CAN NEWYDD 

O HANES 

DAFYDD WILLIAMS, 

SWTOB-BEMFRO; 

ÝR HWN A GAFODD EI ARGYHÖEDDI 
WR’FH WÊLEÎ) ; ' ‘ 

. eANWYLL Ei GÖMFH EI-M'U.N, 
BEDWAR MIS ‘CYN EI FARW. 



GAxN'.DAE¥DD eváns, penryn. 


ir 


-^eAEREYRp’D^'N,- - 

ARGRAÍ5ÉW>YD' GAN ' J0SIAH T. a.ONíES. • 



r 


O Dewch chwi ^mlaen yu gryno i wrando yma i gyd, 
Cewch glywed caniad newydd mae’n syndod i’r ìioiífyd; 
Fel raae rhyw droion dyrus, gofidus iawn a blin, 

Yn tori yn win puredig cyn diwedd gyrfa dyn. 

2 

^Roedd dau fab ieuanc llawen o fewn i Benfro Sir, 

Y rhai’n oedd ffyddlon weisian i’r gelyn creulon gur, 
Panaent i ffair neu farchnad, lle bynag; yr aent hẁy, 
Yr oe’nt bwý’n fwy annuwiol na neb o fewn y plwy, 


'Roìedd un o’r rhai’n yn caru merch ieuanc lân ei IIiw, 
Yr hon oedd yn proffesu gwir epw lesu gwiw; 

A’i thad a’i mam ddywedent yn fwynaidd wrthi hi, 
Trowch heibio Dafydd Williams, ’rwy’n begian arnoch 
ehwi. 


Fe dd’wedai’r ferch yn fwyaidd, yn dawel wrth ei thad, 
Gwell genyf fi am dano na neb o fewn y wlad; 

Fy anwyl dad na ddigiweh, mi dd’weda’r gwír i gyd, 
Gwell genyf fi am dano na neb o fewn i’r byd. 


Mae’r mab ’rych chwi’h ei garu yn un o’r fyddin sy, 
Yn teithio’r gefnffordd lydan y’mlaen tu ag uffern ddu, 
Lle teithiodd myrdd o iêu’nctyd a henaiatmwyn o’i fiaen, 
Maent heddyw’n gwaeo’u geni tros bytb yn uffern dân. 


6 


Fy anwy dad, chwi fuoch flynyddoedd maith yn 1>yw, 
Ar faes y byd llygredig, fel pawb o ddynolry w; 

O, na ro'wch neb i fynu tra b’ont hwy yn y wlad, 
Mae Crist yn foddlon maddeu i’r adyn dya gaed. 




3 


7 

Fel hyn fe droes y lodes ei mam a’i thad yn rhwydd, 

Yn foddlon iddo fatchio â’r glaûaf yn y plwyf, ^ 

A’i enw Dafydd WiUiaras, ’rhwn oedd ei ehariad cu: ■ 
O dewçh yn mlaen yn gryno i wrando fel y bu* 

8 

Nos lun ’rae Dafydd Williams yn llawen iawn i’r lle, 

1 wel’d ei anwyl gariad a’i gyfaill gydag e; 

Ne dd’wedai’r ferch yn fwynaidd, yn dawel ac yn hý, 
Mae nhad a mara yn fotldlon o’u calon ’nawr i chwi. 

9 

Dydd Mawrth fe nolai Dafydd yn Ilawen iaAvn ei dad, 
Gan ofyn i’w rhieni a gai e’n ddinacâd, 

Ei unig ferch yn briod—mae wrth fy modd i gyd, 
Gwell genyf fi am dani na neb o fewn y byd. 

10 


Fe wnawd y fargen fynu yn fuan yn y fa», 

I roi gostegion allan yn llon o fewn i’r llan; 

A’r ’ffeiriad a’i cyhoeddodd ddydd sul ar g’oedd y byd 
A phâwb yn eitha’ boddlon i fatcho’r ddau yn nghyd. 


11 

Nos lau daeth Dafydd Williams yn Ilawen iawn i’r He, 
I wel’d ei anwyl gariad, a’i gyfaill gydag è ; 

Ond yn y nos hwy welent ryw olau yn y ty, 

Yr hwn a’i rhoes hwy’n fuan mewn braw a dychryu dn 

12 

Y bechgyn aent fyn’d allan yn fuan ar eì ol, 

A’r merched dd’wedent wrthynt am beidio bod yn ffoî, 
Ond myn’da wnaent ef hyny i’r allt o dan y rby w, 
GaeLgweled pwy fai farw, yn fuan^—nìd i fyw. 

13 

Fe w’elai’r mab y ganwyll a ddáeth o’ì gorph ei hun, 
A’i ysbryd e’n ei chario, ei galon aeth yn fli», 

Fe syrthiodd ar ei liniau gan fegîan ar ei Dduw, 

Am faddeu’i boll bechodau,-^rhaid marw yn Ile by w.. 



Fe fedai’r lyachfyen arall yrí Fiian mçwn í’r ty, 

Fe dd’wedai wrth y metched yn <j>-ymwys fel y 'b,il, 
Fè ‘godái rhai’n o'u gwely, yn 'ftian ddent i laẁr, 
Buont yno’n gwrando arno’n gwèddio fwy nag awri 


Fe ’maflai 'oddautu canol ei gariad ynohi hy, 

Rhaid iddynt öodd priodi cyn myn'd i’r ddaèar ddu, 
’Rẃyn cofìo'’r llwdn dnon a dyngais Wrthýtíh chwi, 
Yn fuan fe'’u piiodw'yd o íwn i Benfro bu. 


Bü Dafydd Wil{i'am3 fẃýrtaídd,am‘bedwar'm.is yi 
’Nol iddo wçi’d ei ganvvýll, yh dwỳs'äddoli Duw 
Fe dro’dd è'j’ai ugeiniau o’u ffordd ánnmyiol flPol, 
I ddod i ’niofyn leáu, a chofio’r farn èy’n ol. 


Rwy’ am roi gair o gyng*or yn rhagor ini gyd, 

Am geisio.glds a’h cadwo cYO myu’d i’r oythol fyd 
Maé mýrdd o ieu’nctyd hçííídywf fu yma gynt yn bý 
Yn gẃaeo’r dydd eu ganed'tan lid digofàint Duw. 


Ochî obry yn.ý poènàu,’ lle nafl 'òes gwrthod droì, 

0!1 wedi eu rhwymo i fynu mewn carchar w>edi éu clor 
Gweddiwn, O gẃéddiwn yn ddiwy,d'a.r ein Duw, 

Am faddeu’a holl bechodau tra ba ni ar dir y byW. • 


ARGfRAFFẂYD GÁN J. • T. JONES CAÈFRYRDDIN 


